
















YCHYDIG O BENNILLION, 


AR YR ACHLYSUR O FARWOLAETH 


JOHN CHRISTOPHER, 


O 


PENTYRCH, SWYDD FORGANWG; 


Yrhwn aymadawodd a'r fychedd hon, Chwefror y l9eg, 1851: yn 
40 mlwydd oed—gwedi-bod yn Aelod ffyddlon gyda'r Bedyddwyr 
ŷ yn Penuel, , 


Gan JOHN MORGAN... 


O mor fyred yw fy neall, 

O mor ddyrus yw fy nhaith, 
Weithiau ar y bryniau ^n llaweu, 
i Weithiau yn y cwmydd llaith ; 

Fn Mae rhagluniaeth a'i holwynion, 
Mawr mor ddwfwn yn y glyn, 
Llawer bore arnaì 'n gwenu, 
Cyn yr hwyr yn rhyfedd syn, 





Mil wyth cant a deg'a deugain, 
: Un yn rhagor yma gawn, 
— rs Y pedwaredd dydd ar bumtheg, 
o> O Fis Chweríror, y prydnawn ; 
Gyda 'r awel denau gyflym, 
Cariwyd newydd syn i mi, 
Bod Jon CHRISTOPHER fy ngyfaill, 
Wedi profi grym y.lli'. 














2 


Pan a'r lwybr ei ddyledswydd 
Lawr yn eigion _ laith, 

Yno yn ddiwyd 'nol ei arfer, 
Didwyll ydoedd yn ei waith; 

Darn o'r ddaear syrthiodd arno, 
Rhodd ei esgeiriau ar wahan, 

Yno teimlodd farwol ergyd, 
Eto diolch oedd ei gan. 


O na feddwn ddawn i ganu, 
A chyhoeddi gyda blas, 
Rhyn a welwyd yma 'n amlwg, ; 
O rinweddau nefol râs; 
Yn y Brawd sydd wedi uno, 
Rwi 'n hydyru yngwlad yr hedd, 
Fe fu ffyddlon iawn a diwyd 
Yn ei fywyd hyd ei fedd, 


Rhodd ei enw yn Fedyddiwr, 
Tangnefeddwr. oedd efe, 

Ar ei wên 'fe ymresymau; 
Ond gofalau gadw ei le. 

'Rhyn a dalau yn afon angau, 
Oedd ei gais a'i uchel lef ; 

Ni chwenychau gyndyn ddadleu 
Efangylwr ydoedd ef. 


Penuel, ti gefaist golled, 
Collaist gyfaill hoff a chu, 
Collaist frawd i'th gynnorthwyo 
Wrthdyangenfelybu; 
Collaist un a ddwed cî feddwl, 
Nid derbyniwr wyneb oedd; 
Collaist un i gammol Iesu, 
Yn dy ganol gyda bloedd. 


Collaist filwr o dy fyddin, 
Milwr glew oddiar y ma's ; 

Collaist un o feddwl eang, 

Am holl athrawiaethau gras ; 




























































9 


Collaist ysgrythyrwr cyflawn, 
Collaist un o berchen ffydd ; 

Yn ddiddadl gan laweroedd, 
Collaist un o blant y dydd. 


Fyddlon oedd i gyrddau gweddi, 
Addysg Sul, a'r Ysgol Gan, 

Cyrddau Misol a Chwarterol, 
Cymanfaoedd, byddai mla'n. 

O mor barchus oedd yn siarad, 

Âm ei frodyr yn ei fyw, 

Nid athrodwr oedd ei enw 
Anrhydeddwr teulu Duw. 


Brawd yn medru cydymdeimlo, 
Nid mewn gair yu unig oedd, 
Ond mewn gweithred a gwirionedd, 

Yn ddirgelaidd, nid ar goedd. 
O mor dirion oedd o gleifion, 

Cyfaill oedd i'r gweinion wŷn; 
Llawer dernyn o'r llwch melun, 

A rhad roddodd er eu mwyn. 


Angau, Angau, di-drigaredd, 
O mor lased yw dy gledd, 
Pa'm y t'rawest eto ergyd, 
Ergyd marwol hyd y bedd. 
Pam cymeraist John mor sydyn, 
Pam gosodaist ni mor syn ? 
Pam na chawsau wely cystudd 
I gael siarad am y glyn? 


Paid ymholi, gwel fy awdurdod, 
Cymer Fibl yn dy law, 

“ Cyflog pechod yw marwolaeth,” 
Cofia godwm Eden draw. 

Fi yw'r brenin sy'n teyrnasu 
Â'r hil Adda is y rhôd, 

Nid trigaredd yw fy enw, 

Mynaf dithiau dan fy nhrôd. 


â 


Gwir yw ^th eiriau, maeth ryfeloedd 
Yn di brofi 'n frenin braw, 

'Rhaid cyfadde feth'neillduwyd 
I dy swydd”yn Eden draw. 

Ti deyrnasaist yn gongewerwr, 
Gwelaist derfyn llawer oes, 

Ond feth lynewyd mewn tragywyddol 
Fyddugoliaeth ar y groes. 


Angaudig gwna dy citha' 
Byth fê gofir bedd y praig, 
Nid yw yma, adgyfododd, 
Methaist gadw hâd y wraig. 
Am i'r Iesu dy gongcweru 
Myn i'w deulu chwarau teg, 
Cred neu beidio; di garffeindio. 
Fod ir cyfiawn dranoet! y. deg. 


Ffarwel Dad rwy, wedi 'madol, 
Ffarwel Daniel Walliam gu, 
Ffarwel Mari Ann a Sarah, . 
Ffarwel Raehel, felly bu, 
Ffarwel Hariet â Susannah. 
Hyn yw'm wyllys i chwimwy, 
Ymddyriedwch 'yn yr Iesu, 
Wele noddfa yn ei glwy, 





